જુલાઈ ૨૦૨૩ 


અંક: ૧૩ 


ક્યુલર 


સર: 


દશનામ 


વર્ષઃ ૦ર 


અંક: ૧૩ 


જુલાઈ ૨૦૨૩ 


તંત્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 


દતા 
48800801/ત13/8 7.૦૩૪, 
પ્રકાશન અને સંકલન 
હલિતપુરી અર. ગોસ્વામી 
સુરત. 
મો. 98985 50833 
ઉઝઈન, 
જી.પબ્લીકેશન્સ 
સુરત. 
પ્રતત સ્થાન 


0૫૬૦૫ છ (કાક ઉ#૦૫૪૪ 


(બાળ કળા 9 19ીંબહુત્યળ 
400 


(પનક 6૦૦૪૯ ઝત 


સરક્યુલર 


તંત્રીલેખ... 


યાદ રહે... 
આપણે નશ્વર છીએ... 


એક મહત્ત્વની વસ્તુ જે દરેક મનુષ્યે 
કરવાની છે તે છે કે તેમનું માનસિક અને 
ભાવનાત્મક માળખું જીવનના સૌથી મૂળભૂત 
તથ્યની આસપાસ બનાવવું - તેમની નશ્વરતા. 
અત્યારે, લોકોને તેઓ નશ્વર છે એ સમજવામાં 
આખી જિંધ્ગી નીકળી જાય છે; તેમને આ વાત 
યાદ અપાવવા માટે એક કાર્ટ અટેક અથવા કોઈ 
જગ્યાએ કેન્સરની એકાદ ગાંઠની જરૂર પડે છે. 


આપણે આપણાં જીવનની દરેક ક્ષણને 
માણવાની અને ઉજવવાની જરુર છે કેમ કે 
જીવન આપણાં માટે એક ક્ષણ માટે પણ ઉભું 
નથી રહેતું. જો આપણે અમર હોત, તો આપણે 
ડિપ્રેશન, તણાવ, ગાંડપણ અને દુઃખ બષામાં 
સો-સો વર્ષ ગાળીને તમારા 500 માં જન્મદિવસે 
આનંદિત બની શક્તે. પરંતુ એવું નથી. આપણે 
નશ્વર છીએ અને જીવન વહી રહ્યું છે. તેથી આ 
જીવનમાં હતાશા, ડિપ્રેશન, તણાવ, ગુસ્સા કે 
બીજી કોઈ અસુખદ વસ્તુ માટે આપણી પાસે 
સમય જ નથી. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


02 


દશનામ 


? સરક્યુલર 


*.* અનુક્રમણિકા ... 


તંત્રીલેખ... 

વાગડના ચેતન સમાલિસ્ત સંત મહાત્મા : રઘુભારથી બાપુ... 
મુકિતની રાત્રી એટલે ગુરૂપૂર્ણિમા... 

આપણને લાગે કે આપણા વિરોધીઓ કે સ્પર્ધકો ફાવી જશે તો... 


પગાર થવાની તારીખે મોબાઈલ ઉપર સવાર સવારમાં 
૧૦ મેસેજ આવે છે... 


નકારાત્મક વિચારો ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે... 

દશનામ ગોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ 

હકીકત આ છે... 

અપુરતી ઊંઘ પણ ગંભીર બીમારીઓ નોતરી શકે છે... 
રિવાજમાં કઈ રીતે ગાડરિયો પ્રવાહ થાય છે તેનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત... 
હાસ્ય કણિકાઓ... 

વજન ઉતારવા બાજરીના રોટલા ખાવાનું શરૂ કરો... 

ચિત્ર સંદેશ... 

આભાર... 

સાદર અર્પણ... 


03 


સંતત્વ 


કચ્છ - વાગડની ષરતી એટલે સંત, 
સુરા, દાતાઓ, સતીઓની ધરતી. અહીં 
ગામડે ગામડે સંતો, મહંતોનાં બેસણાં છે. 
ધર્મની આહલેક જગાડી ગયેલા કંઈ 
કેટલાય મહાત્માઓ આ ષરા પર ધુણો 
ધખાવી ગયા. એમાંથી સમયાંતરે અમુક 
નામો લોક સ્મૃતિમાંથી નીકળી ગયાં. 
જ્યારે ઘણાંય દૈવી મહાન આત્માઓની 
જાગૃત જગ્યાઓ આજે પણ ધમથષમે છે. 
એમાંનું એક ઉજળું નામ એટલે મહાત્મા 
શ્રી રધુભારથી બાપુ, 


સાધુ તો ચલતા ભલા... ક્યાંથી 


વાગડના 
ચેતન સમાધિસ્ત 
સંત મહાત્માઃ 


રઘુભારથી બાપુ... 


- રમેશપુરી ગોસ્વામી 'સારથિ' 
લાકડિયા, ભચાઉ (કચ) ૪ બ 


આવ્યા રામ જાણે, પણ વાગડની ધીંગી 
ધરાને પાવન કરી દીધી. વાગડનાં રાપર 
તાલુકાના પલાસવાની બાજુમાં અમરાપર 
ગામમાં એતિહાસિક રષીસર મહાદેવની 
જગ્યા આવેલી છે. 

જગત પિતા મહાદેવની આ એક 
ખાસિયત છે. આવું માત્ર બે જ દેવતાઓ 
સાથે થઈ શકે. એક હનુમાનજી અને 
બીજા મહાદેવજી. ગામે ગામ નવા નવા 
નામે પૂજાય. શ્રધ્દા સૌની મોટી. રામ, 
કૃષ્ણનાં દરેક ગામે એજ નામ હોય... પણ 
બજરંગ બલી અને ભોળિયા નાથનાં 


દશના સરક્યુલર : 1300-1૫23. 


જેટલાં ધામ, એટલાં નામ. આ જગ્યાએ 
વર્ષો પહેલા કહેવાય છે કે સિંધ બાજુથી 
એક ફકડ સંત મહાત્મા આવ્યા. નામ 
રઘુભારથી બાપુ. હર હર મહાદેવનો નાદ 
જગાવીને રધીસર મહાદેવની પૂજા અર્ચના 
કરે છે. અપૂજ મહાદેવની પૂજા થવા લાગી 
આથી આસપાસનાં લોકો આવવા 
લાગ્યા. રળિયામણી ટેકરી, ટેકરીની ટોચ 
પર મહાદેવનું મંદિર, નાનકડું પ્રાંગણ, 
જગ્યામાં જોત જોતામાં આવરો જાવરો 
વષી જાય છે. મહાત્માજી હરહરનાં નાદ 
સાથે ભક્તિ કરે છે. ધુણો ષખાવ્યો છે. 
એવામાં એક દિવસ બાપુને સપનામાં 
રધીસર મહાદેવ આવીને કહે છે કે 
શિવલિંગની બાજુમાં નારિયેળ હશે... 
સપનું મળ્યું એટલે બાપુએ તપાસ કરી. 
અદ્દલ એમ જ નીકળ્યું. નારિયેળ આકારનું, 
લિંગ હતું. કોઈ એમ કહે છે કે રધુભારથી 
બાપુએ નારિયેળને ચમત્કારથી લિંગ 
બનાવી નાખ્યું, ઇતિહાસ હોય ત્યાં લોક 
વાયકા હોય જ. 

આજે બંને લિંગ મોજૂદ છે. ભારત 
સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક શિવલિંગો 
આવેલાં છે. પણ બહુજ ઓછી જગ્યાઓ 
હોય છે, જ્યાં બે લિંગની પૂજા થતી હોય 
છે. અત્રે બે શિવલિંગની પૂજા થાય છે. 
ભારથીબાપુ આવ્યા એ પહેલાં પણ આ 
જગ્યા હતી જ. કોઈ ગુમનામી બાવાજી 
ભક્તિ કરતા હોય એવું બને. સાધુ તો 
ચલતા ભલા. એ ન્યાયે અમુક સમય બાદ 
ચાલ્યા ગયા હોય. મુળ સ્થાપના કોણે કરી 
એનો ઇતિહાસ નોંષાયેલ નથી, પણ 


હજારો વર્ષોથી આ જગ્યા ચેતનવંતી છે. 


મહાત્મા રધુભારથી બાપુ રઘીસર 
મહાદેવની જગ્યામાં કૈલાશવાસ થયા ત્યાં 
સુધી રહ્યા. ચમત્કારી મુર્તિ હતા. કંઈકનાં 
કુઃખડાં હયા. કેટલાંયનાં વાંઝિયા મહેણાં 
ભાંગ્યાં. તિથિ, સાલ તો મળતાં નથી, પણ 
દાયકાઓ પહેલાંની આ વાત છે. 

આજે પણ અમરાપર, પ્લાંસવા, 
માખેલ, આડેસર, સણવા, સહિત 
આસપાસનાં ગામના, પંથક ભરનાં લોકો 
શ્ર્ધાપુર્વક દાદાનાં દર્શન કરવા આવે છે. 
લોકો સાચા હ્રધ્યથી કોઈ પણ તકલીફમાં 
દાદાની માનતા રાખે અને ભીમાસરનો 
અમુક સમય સુધી અપૈયો લે જેમાં કોઈ 
પણ વસ્તુ કે પાણી પીવું નહીં એટલે તરત 
જ મટી જાય છે. રઘુભારથી બાપુએ અમુક 
કારણોસર ભીમાસરનો અપૈયો લીષો 


દશનભ સરક્યુલર : 1300-10૫23. 


હતો. આ રિવાજ આજે પણ ચાલ્યો આવે 
છે. લોકો શ્રદ્્ા થી ભીમાસર નો અપૈયો લે 
છે. અપૈયો પાછળ એક ઘટના ઘટી હતી. 
એક વખત એક વાળંદ ખેતરે ગયા અને 
ભીમાસરની વાર આવે છે. વાર એ 
જમાનામાં બહુ આવતી. વાર વાળંદ 
પાછળ થાય છે. ભાગતા ભાગતા દાદાની 
જગ્યા થી થોડે દૂર રહે છે ત્યાં દાદા આ 
દ્રશ્ય જુવે છે અને મારશો માં કહે ત્યાં સુધી 
માં ભીમાસરની વારના માણસો વાળંદ ને 
મારી નાખે છે. આથી નારાજ અને ક્રોધિત 
થઈ ને ભીમાસર નો અપૈયો લે છે. જે 
જીવન ભર નિભાવ્યો. 

આજે પણ વાળંધ્નો પાળિયો 
ઇતિહાસ નો સાક્ષી હોય તેમ મોજૂદ 


06 


છે.આ જગ્યામાં ભૂકંપ પહેલાં એક જૂનો 
શિલાલેખ હતો, જે ષરતીકંપ બાદ નવા 
બાંષકામમાં ધ્ટાઈ ગયેલ છે. ક્યાંય 
મળતો નથી. દાદા એ અનેક પરચા પૂર્યા. 
એક વખત તિંડ આવેલાં. ત્યારે એમ 
કહેવાય છે કે દાદા એ તેમના ચમત્કાર થી 
બધાજ તિંડોને એક ગોખલામાંથી પસાર 
કરેલાં, ગરકાવેલાં. બીજી વખત જ્યારે 
તિંડ આવ્યાં ત્યારે એક માલીએ મશ્કરી 
કરી કે બાપુ આ તિડ ખાવા ક્યાં જશે? તો 
બાપુએ કીયું કે તારા ખરામાં. અને તિડોનું 
મોટું ઝુંડ ઉડતું ઉડતું માલીના ખરામાં 
પેઠું. બધું સફાયટ કરી નાખ્યું. બીજે ક્યાંય 
નુકશાન કર્યું નહીં. માલી ગળગળો થઈ 
જાય છે અને બાપુનાં ચરણોમાં પડે છે. 

આ પાવન ષરામાં પલાંસવા જાગીર 
દ્વારા વર્ષો પહેલાં એક નાનો કુવલી અને 
વાવ ખોદાવેલી હતી. તથા ડેલી પણ 
બંધાવી હતી. જેમાંથી આજે નાની કુવલી 
અને ડેલી મોજૂદ છે, વાવ પુરાઈ ગયેલ છે. 
રધીસર જાગીર એક ઊંચા ટેકરા પર 
આવેલી છે. જે દૂરથી દેખાય છે. 
રધુભારથી બાપુ બેસતા તે ગાદી, ધુણો 
અને ડેલી આજે પણ મૌજુદ છે. રઘુભારથી 
બાપુએ સેલોતોને કહેલું કે નવાણી 
અગિયારસ પાળજો અને અહીંયા આવેલ 
તળાવમાં આવી તમારી શક્તિ પ્રમાણે 
ખોધ્જો. એ પરંપરા આજે પણ ચાલુ છે. 
તેમના વંશજો આજે પણ વર્ષમાં એક 
વખત આવે છે અને ખોદે છે. 

વજાજી સેલોત એક વખત 
અગિયારસના ચૂકી ગયા. ખેતરે હતા 


દશનાભ સરક્યુલર : 1300-10૫23. 


ત્યારે દાદા નાગ થઈ ને આવ્યા અને 
બળદ ને ચાલવા જ ન દે. કંઇક અજુગતું 
લાગ્યું આથી તરત જ યાદ આવ્યું.અને 
તેઓ દર્શન કરવા દોડી આવ્યા. આવા 
તો અનેક ચમત્કારો આપેલા છે. જેઠ સુદ 
અગિયારસ એટલે કે નવાણી અગિયારસ 
કહેવાય છે. એક વખત જગાજી 
થિંગાણીના દીકરા નશાજી થિંગાણી 
જીવલેણ બીમાર પડ્યા, ત્યારે રઘુભારથી 
બાપુએ સાજા કરેલા. આથી તેમના 
પરિવારોએ રધુભારથી બાપુની સમાધિ 
પર દેરી બનાવેલ. તેમજ નશાજી ષિગાણી 
તેમના બે દીકરા મકાનમાં હતા અને 
મકાન પડ્યું ત્યારે મોઢામાંથી શબ્દો 
નીકળેલા કે હે! રધુભારથી બાપુ, મારા 
બંને દીકરાઓને જો કશું જ નહિ થાય તો 
હું એક ટોકરો ચડાવીશ અને બંને દીકરા 
મેધાજી અને અમરોજી ને ઉચી આંચ પણ 
ન આવી અને પછી તેમણે ટોકરો 
ચડાવ્યો. રધુભારથી બાપુ એ જીવતાં 
સમાષિ લીધી ત્યારે બાજુના ગામ 
પલાસવાના એક અનું. જાતિના બાપા 
અને બહુજ ભક્તિભાવ જીવન જીવતા 
હતા. તેમણે કહ્યું કે મને પણ સાથે લઈ 
જાઓ પણ બાપુ એ ના પાડી કે તમે 
અહીંયા રહો અને પછી રધુભારથી બાપુ 
પછી તેમણે પણ પલાસવામાં જીવતા 
સમાધી લીધી હતી.તેમની દેરી અને 
તેમના પરચા પણ અપરંપાર છે. 
રધુભારથી બાપુની સાથે દરરોજ ભજન 
કોર્તન કરતા એવા મલુજી સેલોત હતા. 
તેમને દાદાએ ચાર મહિના પહેલા કહેલું કે. 


હું આ દિવસે જીવતા સમાધિ લઈશ.પરંતુ 
મલૂજી સેલોત ભૂલી ગયા અને તેઓ 
બળઘ્ગાડું લઈને પલાસવાથી મોરબી 
બાજુ રણ વાટે ગોળ લેવા ગયેલા અને 


રણમાં પાછા વળતાં હતાં ત્યારે 
બળદગાડામાં કંઈ તકલીફ થઈ તો તેઓ 
બરાબર કરતા હતા. ત્યાં બાપુ આવ્યા 
અને પછી તો બરાબર થઈ ગયું અને બાપુ 
એ કહ્યું કે હું જૂનાગઢ જાઉં છું તમે 
પલાસવા રવાના થાઓ અને કહું કે 
મલુજી સેલોત મારા ખીચામાં ભંડારાની 
ચાવી રહી ગઈ છે. જે ત્યાં આપી દેજો. 


મારે સમય લાગશે આવતાં. એટલું કહીને 
તેઓ રણમાં રવાના થયા. આ બાજુ 
મલુજી સેલોત તિથિને બધુજ ભૂલી ગયા 
હોય છે એટલે કશું યાદ રહેતું નથી અને 
ગામમાં આવી ને તેઓ અમરાપર મંદિરે 
ભંડારની ચાવી આપવા જાય છે, ત્યાં 
શોકમગ્ન ભક્તો કહે છે કે બાપુએ તો કાલે 
જ જીવતા સમાધી લીધી છે, તો તેઓ કહે 
છે કે કાલે રણમાં આ ચાવી મને હાથો 
હાથ આપી છે, અને કહ્યું કે મારા ખીચામાં 
રહી ગઈ છે, તો ત્યાં આપી આવજો, પછી 
તો અચાનક તે તિથિ અને બધુજ યાદ 
આવે છે, અને સમાષિના દર્શન કરે છે. 
સમાધી લીષા પછી પણ રણમાં જીવતા 
થઈને પરચા આપેલા છે. 

રણમાં મધ્યમાં આવેલો કેશમાળો 
બેટ ત્યાં ભીમાજી કેશાજી ષિંગાણીના 
બળધ્ગાડાનો ધરો તૂટી ગયેલો અને 
વજન પંદર મણ ભરેલું હતું. ત્યારે તેમણે 
રધુભારથી બાપુનું નામ લઈ ને એક 
ઝારાના વૃક્ષની સોટી કાપીને નાખી અને 
બળઘ્ગાડું ગામમાં પહોંચાડેલું એવા 
અનેક ચમત્કારો આપેલા છે. અમરાપરના 
ગામ લોકો જણાવે છે કે આજે પણ 
અચાનક રાત્રીના સમયે મંદિરની આરતી 
થાય છે અને કહેવાય છે કે રધુભારથી 
બાપુ શિવની આરતી કરે છે. એક વખત 
પલાસવાની ખરવાડ સળગેલી ત્યારે 
દાજી નારણજી યિગાણીના મોઢામાંથી 
શબ્દો નીકળી પડેલા કે હે! રધુભારથી 
બાપુ સાચવજે અને ત્યારે બાજુમાં કોઈએ 
મશ્કરી કરેલી કે રધુભારથી બાપુ આમાં શું 


08 


કરે હવે, અને અચાનક પવનની દિશા 
બધ્લાઈ અને એમ કહેવાય છે કે 
ધિંગાણીના બધાજ પરિવારના ખરા બચી 
ગયા. એક કાંટાની વાળ પણ નહોતી 
સળગી. જે વાત આજે પણ ગામ લોકોના 
મોઢે ચર્ચાય છે. રામસંગજી ઉમટ તેમને 
રધુભારથી બાપુ પર અપરંપાર શ્રદ્્રા હતી. 
તેઓ ક્યાંય પણ જતા તેના પહેલા દાદાનું 
નામ લઈને બાકસ ઉડાડીને કોઈ એક 
નિશાન માગે અને તે આવે અને દાદા રજા 
આપે તો જ જતા બાકી ગમે તેવું કામ હોય 
જતા નહીં. તેમણે વધાહરી નામના તેમના 
ખેતરમાં રધુભારથી બાપુની દેરી બનાવી 
ને સ્થાપના કરેલ છે. તેઓ હિંદ સરકારના 
ફુલામણા નામથી ઓળખાતા હતા. 
અમરાપર ગામના કારાભાઈ 
હમીરાભાઈ પ્રજાપતિ જેમને દાદા પર 
અપાર શ્રદ્્ા હતી. તેમનું ખેતર દાદાની 
ઉત્તર દિશામાં આવેલું છે. તેઓ ખેતરમાં 
દરોજ ચા પીતા અને અડધી ચા ખોબામાં 
લઈને કહેતા કે આવો દાદા અને દાદા 
નાગ સ્વરૂપે આવી ને પીતા હતા. પરંતુ 
એક વખત અષાઢી બીજના દર્શન કરવાનું 
ભૂલી ગયા અને તેમનો જે નિયમ હતો તે 
ભંગ થયો અને ચા ખોબામાં રાખીને કીધું 
કે હે! દાદા પધારો અને ત્યારે કોઈ બીજો 
નાગ આવ્યો અને આંગળીમાં કરડ્યો 
અને તેમણે તરત આંગળી કાપી નાખી 
અને તેઓ મૃત્યુ પામ્યા ત્યાં સુષી બધાજ 
લોકો એ કપાયેલી આંગળી જોયેલી. 
દશનામી સાયુ જેશંગપુરી ગોસ્વામી 
જેમણે રેલવેની નોકરી મૂકીને દાદાની 


પૂજા કરતા હતા,અને દાદા એ સપનામાં 
આવી ને કહેલું કે લગ્ન ન કરતો અને 
તેમણે કર્યા તો દાદાનો કોપ ઉતરેલો 
હતો.આજે પણ જે દાદાની પૂજા કરે છે, 
તેને ફક્કડ રહેવું પડે છે. તે લગ્ન કરી શકતો 
નથી. રધુભારથી બાપુ એ વર્તમાનમાં 
અનેક પરચા આપેલા છે, તેમનો એક 
પરચો એ છે કે થાંભલા વારાનું એક ટ્રેક્ટર 
હતું, તેમણે દાદાની જગ્યામાં પડાવ 
નાખેલો અને તેમાં મજૂરો બહારના હતા, 
તેમણે રાત્રીના સમયે માંસ રાંષીને જમ્યા 
અને આ બાજુ ટ્રેકટરમાં આગ લાગી અને 
ટ્રેકટર ચાલુ થઈ ગયું અને ત્રણ ખેતરના 
શેઢા ટપી ગયું. આ બાજુ આખું ગામ ભેગું 
થઈ ગયું અને પેલા લોકો કે અમને કંઈ 
ખબર જ ન પડી કે આ શું થયું અને પછી 
તે લોકો એ દાદાના દર્શન કર્યા અને માફી 
માંગી અને કહ્યું કે હવે ક્યારેય આવી ભૂલ 
નહીં થાય. હળાહળ કળિયુગ માં પણ 
ચમત્કાર અને પરચા આપેલા છે. કોરોના 
કાળમાં જેમને ડોકટરે કહેલું કે ગંભીર 
બીમારી છે, અને લાંબુ જીવશે નહીં ત્યારે 
એ અનું.જાતિ ના ભાઈ જેમણે 
ધ્વાખાનામાં સૂતા સૂતા મનો મન એવી 
માનતા લીથેલી કે હેરધુભારથી બાપુ મને 
એક વખત ગામમાં લઈ જાઓ તો હું 
ભીમાસરનો આજથી અપૈયો લઉં છું. અને 
તેને ધઘવાખાનામાંથી રજા પણ મળી ગઈ 
અને સારું થઈ ગયું અને પછી પાંચ દિવસ 
જીવ્યા અને પછી તેમનું દેહાંત થયો. 
રધુભારથી બાપુ ના અનેક પરચા 
છે.આજે પણ મોજુદ પરચા કે કોઈને 


09 


હડકાયું કૂતરું કરડે અને તેઓ એવી 
માનતા લે કે હે! રઘુભારથી બાપુ હું 
ભીમાસરનો અપૈયો લઉં છું, તો માણસ ને 
કશું જ નથી થતું. તેના અનેક દાખલાઓ 
છે. અમરાપર ગામમાં આજ સુધી ક્યારેય 
ચોરી નથી થઈ. તેમજ કોઈ પ્રયત્ન કરે તો 
આંખે આંષળો દાદા કરી નાખે છે. 
રધુભારથી બાપુ અને રધીસર મહાદેવને 
ભીમાસરનું નારિયેળ અને પ્રસાદ ચડતો 
નથી. રધીસર મહાદેવના પ્રાંગણ માં ડુંગર 
પર મોટી મોટી શિલાઓ પડેલી જોવા 
મળે છે. જેને રધુભારથી બાપુ એ ચલ બેટા 
કહીને તેમના લાકડાના ગેડીએથી 
ચમત્કાર થી ચડાવેલી છે. રધુભારથી 
બાપુના ચેલા હતા તેમને બાપુ ટહેલ 
કરવા માટે પલાસવા મૂકતા હતા, અને 
તેમને પલાસવા પહેલા આવતા વોકળામાં 
ભૂતની બીક લાગતી હતી. એક દિવસ 
બાપુ એ કહ્યું કે કાળા હાથ કર અને તને 
જ્યાં બીક લાગે કે કઈ દેખાય તેને આ 
કાળા હાથ અડાડજે. રાત્રીના મોડું થયું 
અને તેણે કાળા કરેલા હાથ જ્યાં બીક 
લાગી કે દેખાયું ત્યાં અડ્યા અને સવારે 
જોયું તો ચેલાના ગાલ પર કાળા ડાધ હતા 
એટલે બાપુ એ કીધું કે તારું મન બીવે છે, 
ભૂત કશું છે નહીં. એવી રીતે ચેલામાં 
ભૂતની બીક કાઢી હતી. રધુભારથી બાપુ 
ભૈરવ ચડાવતા હતા. 

અમરાપર ગામ સવા બસો વર્ષ 
પહેલાં સ્થાપના થયેલ. તેનો ઈતિહાસ 
પણ રોચક છે. રત્નો માલી જે આજના 
અમરાપર પર આવે છે અને તેમના બે 


દશનાભ સરક્યુલર : 1300-1૫23. 


દીકરા હતા એક અમરો માલી,અને બીજો 
કાજો માલી. તેના મોટા દીકરાના નામ 
પર થી અમરાપર ગામ વસાવ્યું અને તેનું. 
નામ અમરાપર રાખ્યું ત્યાં નાનો દીકરો 
કાજો રીસાયો હતો. એટલે પછી 
અમરાપર (કાજેળું) નામ રાખ્યું અને કહ્યું 
કે અમરાપર પાછળ તારું નામ પણ 
લાગશે અને આજે પણ અમરાપર 
(કાજેળું) તરીકે બહાર અને બધેજ 


૨૦ ધર પ્રજાપતિના છે, રાજપૂતોના ૧૧ ધર 
છે, અનું. જાતિ નું ૧ ધર છે, ગોસ્વામી 
બાવાજીના પ ધર છે, કોળીના ૯૦ ઘર છે. 


(માહિતી દાત), 


જગદીશભાઈ બયુભાઈ પ્રજાપતિ 
(આડેસરા), થિંગાજી પરબતજી દસાણી 
(સેલોત), પ્રભુજી ષિંગાણી, સુરેશસિંક 
ચાવડા તથા મહાદેવ બારડ. શિવપુરી 


ઓળખાય છે. અમરાપર ( કાજેળું) ના 
સ્થાપક માલી છે, પછી પલાસવાથી 
પ્રજાપતિ આવ્યા. કણબી પટેલ 
પધ્મપરથી આવ્યા. રાજપૂતો અને 
કોળીઓ, બાવાજી, અનું.જાતિ વગેરે 
બધાજ પલાસવાથી આવ્યા. આજે સૌથી 
વધારે વસ્તી કોલી જ્ઞાતિની છે. ગામમાં 


મુજેશપુસ મેસ્વામી 


મુદ્રા જજ 98 ઘે મિભેળા 
વિશ્વરતીવ રતિંસ છે સાથ 
494 99742 75999 દ 
*91 94272 71299 શિવ 
॥00(2$1100$00211000001181.201 ( 


ક રથારીજા, તા. 
સિ. ગામનમઇ મુનરત-: ૨૬૦૫૬૫. 


કેવળપુરી ગોસ્વામી. 


10 


મુક્તિની રાત્રી એટલે 
ગુરૂપૂણિમા 


જે લોકો આધ્યાત્મના માર્ગ પર 
છે, તેઓ માટે ગુરુ પૂર્ણિમા વર્ષનો સૌથી 
મોટો દિવસ છે. કારણ કે આ દિવસે તેઓ 
આદિગુરુની ફપા કે, અન્ય દરેક ગુરુની 
ફપા અને અનુકંપા પ્રાસ કરે છે. 


આપણી સંસ્કૃતિમાં સૌથી ઉંચો 
ષ્યેય મુક્તિનો છે. તમે તમારા જીવનમાં જે 
કંઈ કરો છો, તે ફક્ત તમારા અંતિમ લક્ષ્ય 
મુક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને જ કરો છો. 
કારણે કે આપણો મૂળભૂત સ્વભાવ મુક્ત 
છે, કેધ્ની વૃતિ આપણી પ્રકૃતિ નથી. 
પણ લગ્ન, શાળાના શિક્ષકો અથવા માત્ર 
પ્રકૃતિના નિયમો વગેરે આપણા પર 
લાધવામાં આવે છે અને તે બંધનના કારક 
બને છે. પણ, મનુષ્ય આ વિષયોથી પર 
રહી તેની જન્મજાત ઝંખના મુક્તિ તરફ 
વળવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. 


હજારો વર્ષો પહેલા ગુરુ 
પૂર્ણિમાની રાતે, આદિયોગીએ તેમનું 
ષ્યાન સાત સંતોમાં ફેરવી દીધું. 
માનવતાના ઇતિહાસમાં પહેલી જ વાર 
માનવને યાદ કરાવ્યું કે, આ નિશ્ચિત 
જીવન નથી. જો તેઓ અનુભવ કરવા 


તૈયાર હોય, તો અસ્તિત્વના દરેક બારણાં 
ખુલ્લાં છે. મનુષ્યને પ્રકૃતિના સરળ 
નિયમો દ્વારા મર્યાદિત રહેવાની જરૂર 
નથી. 


હજારો વર્ષો પહેલાં આ દિવસે 
પ્રથમ વખત આદિયોગીએ બંધનમાંથી 
મુક્ત થવાની રીતે આપી હતી. હું તે 
આદિયોગીને નમન કરું છું, સાથે તેમના 
સાત સંતોને પણ નમન કરૂ છું. કારણ કે 
તેઓ પોતાને એવી રીતે તૈયાર કર્યા હતા, 
કેતેઓની અવગણના અશક્ય છે. 


આદિગુરુને જે રીતે સસર્ષિ 
મળ્યાં હતા તે રીતે કોઈપણ ગુરુ અથવા 
યોગીને તેમના જેવા સંતો અથવા લોકો 
મળ્યાં હોય, જેમની સાથે જ્ઞાન આદાન 
પ્રદાન કરી શકાય એવું નથી લાગળતું. 
ઘણા યોગીઓ અને ગુરુઓને ઉમદા 
ભક્તો મળ્યાં છે. જેમના પર તેઓની ફપા 
અને અનુકંપા થઈ છે અને તેમને પૂર્ણ 
કર્યા છે. પરંતુ કોઇને આ સસર્ષિ જેવા 
સાત લોકો મળ્યા નથી. જેની સાથે તેઓ 
તેમનું જ્ઞાન આપી શકે. 


આપણને લાગે કે આપણા 


વિરોધીઓ કે સ્પર્ધકો ફાવી જશે તો.... 


ત્યારે શું કરવું? 


પોતાના શત્રુઓ કે વિરોધીઓનો 
સામનો કઈ રીતે કરવો એ વિશે ભીષ્મે 
શંતિપર્વમાં અનેક વાર જુદી જુદી ટિપ્સ 
આપી છે. ભીષ્મ યુલિષ્ઠિરને જ્ઞાન આપે 
છે કે એક લીડર તરીકે તેના માટે તેના 
શત્રુઓ કે વિરોધીઓ સામે જીતવા કરતા 
ટકી જવું વધુ મહત્વનું છે, કારણ કે કોઈ 
પણ સ્પર્ધા કે સંઘર્ષમાં જીત કે હાર એ 
તો બે અંત તો છે જ. એટલે આવાં 
અંતિમો પર જીવનમાં એકાદ-બે વાર જ 
પહોંચવાનું આવે. પરંતુ દ્વંદ્રો તો આપણી 
આસપાસ સતત ચાલુ જ હોય છે અને 


12 


એ દ્વંદ્રોમાં ટકી રહેવું એ પણ લીડર 
માટે એટલું જ મહત્ત્વનું છે. 


એવા સમયે ભીષ્મ કહે છે કે આપણા 
વિરોધીઓ, શત્રુ કે સ્પર્ધક સાથે સીધી 
રીતે કોઈ લડાઈમાં ઊતરી પડવું એ વેસ્ટ 
ઓફ ટાઈમ તો ખરો જ, પરંતુ આવા 
દ્વદ્વોમાં આપણી ઊર્જા પણ ઘણી વેડફાઈ 
જતી હોય છે. જેને કારણે આખરે 
આપણે બીજી નોન પ્રોડક્ટિવ બાબતો 
તરફ ફંટાઈ જઈએ છીએ. એના કરતાં 
આવી લડાઈઓ કે સંઘર્ષો સીધી રીતે 


કરવા કરતાં આડકતરી રીતે કરવા 
અને પોતાના વિરોધીઓ, સ્પર્ધકો કે 
શશ્રુઓને સાવ નાંખી દેવા જેવી 
બાબતોમાં વ્યસ્ત રાખવા અને ગેરમાર્ગે 
દોરવા. 


આ માટે ભીષ્મે બે ટિપ્સ આપી છે. 
તેઓ કહે છે કે દર વખતે કંઈ તમારો 
સ્પર્ધક કે શત્રુ કે વિરોધી એ બહારનો 
માણસ નથી હોતો કે તેને એક વાર કટ 
ટુ સાઇઝ કરીને તમે આગળ વધી શકો 
છો. મોટાભાગે તો આવા લોકો તમારી 
આસપાસના, તમારા સંબંધી-કુટુંબીજનો 
કે તમારા ઓળખીતા જ હોવાના. પણ 
એમની ન્યૂસન્સ વેલ્યૂ ઘણી હોય છે. 
એમના માટે ભીષ્મ કહે છે કે તેઓ 
હંમેશા તમારી વાતો અને તમારા 
આચરણ પર બાજ નજર રાખીને બેઠા 
હોય છે. તમે શું બોલો છો, કેવી વાતો 
કરો છો, કે તમે કયા પ્રકારનું જીવન 
જીવો છો એના પરથી તેઓ કેટલાંક 
જજમેન્ટ લેતા હોય છે અને તમારા 
જીવનમાં તરંગો અને કેટલાક કિસ્સામાં 
વમળો સર્જતા હોય છે. આવા લોકોના 
માટે ભીષ્મ કહે છે કે તમારા અમુક મૂવ્સ 
વિશે તેમને ગંધ જ ન આવવા દો અને 
આ માટે તમારે હમેશા ગેરમાર્ગે દોરવા. 
જેને માટે તેમની સાથે કોઈ ભળતા જ 
મુદ્દા ચર્ચા અથવા તેમના સુધી સાવ 
ખોટી માહિતી જાય એ પ્રકારની વાતો 
કરો. 


આવા કિસ્સામાં તો ભીષ્મ, 


13 


કોમ્યુનિકેશન જ ઓછું કરી દેવાની 
સલાહ આપે છે, પરંતુ સાથે સાથે એમ 
પણ કહે છે અનેક કિસ્સામાં લીડરે 
જાણ્યે કે અજણ્યે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ 
કોમ્યુનિકેશન કરવાના થાય જ તો 
હંમેશા તમારા સ્પર્ધકો ગેરમાર્ગે દોરાયેલા 
રહે એવી માહિતી પ્લાન્ટ કરતા રહો. 
જેથી તમારા સ્પર્ધકો કે વિરોધીઓનું 
લશ્કર ભળતે જ મોરચે લડતું રહે. 


તો આ સિવાય તેઓ એક સલાહ 
એમ આપે છે કે તમારા વિરોધીઓ કે 
સ્પર્ધકોની આસપાસના કે તેમની 
નજીકના માણસો સાથે એક જુદા સ્તરનો 
સંબંધ બનાવેલો રાખો. એમાં જો પછી એ 
લોકોની કોઈ નાની-મોટી જરૂરિયાત પૂરી 
પણ કરવાની હોય તો સ્ટ્રેટજીના ભાગરૂપે 
એ જરૂરિયાત પૂરી પણ કરી દો, પરંતુ 
તમે જયારે આવું કરો છો ત્યારે તમારા 
વિરોધી કે સ્પર્ધકની કથની અને કરની 
વચ્ચેના ભેદ વિશે તમે હંમેશા માહિતગાર 
રહો, કારણ કે તમારો સ્પર્ધક પણ સ્માર્ટ 
હોવાનો જ. દરેક કિસ્સામાં કંઈ એ 
નિખાલસ કે નાદાન નહીં હોય કે એ પણ 
તમને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન નહીં 
કરતો હોય? 

જો એ પણ તમને ગેરમાર્ગે દોરતો 
રહેતો હોય તો તમે હંમેશા અમુક 
પ્રકારની માથાફૂટોમાં વ્યસ્ત રહેશો અને 
તમારા સ્પર્ધકો તમારી એ વ્યસ્તતાનો કે 
તમારા ગેરમાર્ગે દોરાયેલા રહેવાનો લાભ 
ઉઠાવતા રહેશે. એના કરતાં પંચાતના 


દશના સરક્યુલર : 1300-1૫23. 


ભાગરૂપે ભલે નહીં, પરંતુ સહજ રીતે 
પણ તમને તમારા સ્પર્ધક કે વિરોધીના 
સમાચાર મળતા રહે છે તો તમને અમુક 
ગણતરીઓ કરવામાં કે અમુક નિર્ણય 
લેવામાં મદદ રહેશે અને તમે હંમેશા 
તમારું એક આગવું પ્રભુત્વ કે આગવો 
પ્રભાવ જાળવી શકશો. 


એકંદરે તમારો પ્રભાવ જ તમારી 
કિંમત નકકી કરતો હોય છે અને 
મોટાભાગની લડાઈઓ પોતાનું વર્ચસ્વ કે 
પ્રભાવ જાળવી રાખવા માટેની જ હોય 
છે. બાકી, જીવનના એક તબકકે કોઈ 
પદ પર આરૂઢ થઈ ગયા પછી કે 
બિઝનેસમાં કે કામમાં અમુક અનુભવો 
મેળવી લીધા પછી બીજી કોઈ ઝાઝી 
લડાઈ તો રહેતી જ નથી. 


સિમિત 


અલબત, વર્ચસ્વવાદને કઈ રીતે લેવો 
એ પણ આપણા પર છે, કારણ કે 
આપણે જો બીજાને બતાવી દેવા કે 
બીજાને પાડી દેવા આપણું વર્ચસ્વ કે 
પ્રભાવ ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો 
આપણોય કોઈ વારો લેવાનું જ છે. 
આખરે કર્મનો સિદ્ધાંત અહીં જ તો કામ 
કરતો હોય છે પરંતુ આપણે ડિઝર્વિંગ 
હોઈએ કે આપણું મેરિટ ઘણું ઊંચું હોય 
કે આપણી નીતિ યોગ્ય હોય છતાંય જો 
કોઈ આપણને હાંસિયામાં ધકેલવાનો 
પ્રયત્ન કરે કોઈ આપણા પર હાવી 
થવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે આપણા માટે 
ભીખે આપેલી સલાહનું અનુસરણ કરવું 
મહત્ત્વનું થઈ જાય છે. નહીંતર પછી 
આપણા અસ્તિત્વની કે આપણા કામની 
કયારેય કદર નહીં થાય. 


મો. ૯૫૪૪૪ ૮૮૦૦૧ 


પ્રો. દિનેશભાઈ ગોસ્વામી 
અભય ગોસ્વામી 


એજન્સી, 


અમારે ત્યાંથી પાન, બીડી, સીગારેટ, સોપારી, ખારા બી, બીસ્કીટ, ચોકલેટ, 


પીપરમેન્ટ, માચિસ, અગરબત્તી તેમજ પાનની દુકા 


1નને લગતો દરેક સામાન 


તેમજ દરેક સાબુ જથ્થાબંધ તેમજ છૂટક વ્યાજબી ભાવે મળશે. 
તેમજ “ઈન્દ્ર વિજય'નું દરેક જાતનું ફરસાણ મળશે. 


કોમલ નગર, એરફોર્સ રોડ, જામન 


સુરજપુરી ડી. ગોસ્વામી 


પગાર થવાની તારીખે મોબાઈલ ઉપર 
સવાર સવારમાં ૧૦ મેસેજ આવે છે... 


બેન્ક એકાઉન્ટમાં પગાર જમા થઈ ગયો છે... 
હોમલોનનો હપ્તો ખાતામાંથી ડેબિટ... 

ઓટો લોનનો હપ્તો ખાતામાંથી ડેબિટ... 

ક્રેડિટકાર્ડ બીલની રકમ ખાતામાંથી ડેબિટ... 

ફોન, ગેસ બિલ ખાતામાંથી ડેબિટ, 

ઈલેકટ્રીસિટી બિલ ખાતામાંથી ડેબિટ... 

ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ડેબિટ... 

મેડિકલેઈમ ઈએમઆઇ ડેબિટ... 

બેન્કનો મેસેજ... પ્લીઝ મેઈન્ટેઈન મિનિમમ બેલેન્સ, 


પરંતુ આ મેસેજ કદાચ જ કોઈના ધ્યાનમાં આવશે કે. 
૯:૦૯ પ્લાન કરો, પછી બ્રીજા બીપ સાંભળો... 


15 


નકારાત્મક વિચારો 


રે 


પિતામ્બરપુરી આર. ગોસ્વામી 
સુસ્ત 


ભારે નુકસાન પહોંચાડો શકે છે... 


માણસનું સબકૉન્સિયસ માઈન્ડ 
હકારાત્મક અને નકારાત્મક વિચાર 
પ્રક્રિયા વચ્ચે ભેદ પાડી શકતું નથી. 
આપણે આપણી વિચાર પ્રક્રિયા દ્વારા જે 
સામગ્રી તેને પૂરી પાડીએ છીએ તે પ્રમાણો 
જ તે વર્તે છે. સબકૉન્સિયસ માઈન્ડ જે 
રીતે હિંમત અથવા શ્રદ્ધા ઘરાવતા 
વિચારને વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કરે 
છે તે જ રીતે તે ભયપ્રેરિત વિચારોને 
પણ વાસ્તવિકતામાં તબદીલ કરશે. 


જે રીતે વીજળીનો રચનાત્મક 
ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે લાઈટ 
આપે કે પછી ખેતરમાં મોટરપંપ ચલાવી 
શકે, પરંતુ ખોટી રીતે ઉપયોગ થાય તો 
જીવનનો ભોગ પણ લઈ શકે, બરાબર 
એ જ રીતે આત્મસંકલ્પના સિદ્ધાંતનો 
યોગ્ય ઉપયોગ થાય તો તમને શાંતિ અને 
સમૃદ્ધિ મળી શકે અન્યથા તમે પીડા, 
નિષ્ફળતા અને મૃત્યુની ગર્તામાં ધકેલાઈ 
જાવ 


જો તમે તમારા મનને ભય, 


16 


આશંકા અને અવિશ્વાસથી ભરશો અને 
એ પરિબળોનો આત્મવિશ્વાસ મેળવવા 
માટે ઉપયોગ કરશો તો અતમસંકલ્પનો 
કાયદો અવિશ્વાસના સ્પિરિટને ગ્રહણ 
કરશે અને તેનો એક પેટર્ન તરીકે 
ઉપયોગ કરશે. છેવટે પરિણામ એ 
આવશે કે તમારું સબકૉન્સિયસ માઈન્ડ 
એ બાબતને જ વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપશે. 


પવન જે રીતે એક જહાજને 
પૂર્વ દિશામાં અને બીજાને પશ્ચિમ દિશામાં 
લઈ જાય છે એવી જ રીતે તમે તમાર 
વિચારોને શઢને કઈ દિશામાં રાખો છો 
તેના આધારે આત્મસંકલ્પનો કાયદો 
તમને કાંતો ઊંચે લઈ જશે અથવા નીચે 
પટકી દેશે. 


કોઈપણ વ્યકિતને તેની 
કલ્પનાથી પર સિદ્ધિના સર્વોચ્ચ શિખરે 
લઈ જનાર અત્મસંકલ્પના કાયદાને 
નીચેની કાવ્ય પંકિતઓમાં સારી રીતે 
સમજાવવામાં આવ્યો છે. 


દશનાભ સરક્યુલર : 1300-10૫23. 


ઊ 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ (રજી. ટ્રસ્‍ટ) જામનગર સંચાલિત 
શ્રી ચેતનગીરી મધુગીરી ગોસ્વામી 


દશનામ મોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ 


સિવિલ હોસ્પિટલ, ગેઈટ નં. પ ની સામે, મુખીવાસ, જહાંગીરપુરા, 
અસારવા, અમદાવાદ. [/.: 98384 16915 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજના દર્દી પરિવારને 
વિનામુલ્યે (નિઃશુલ્ક) 
રહેવાની સુવિધા પુરી પાડતું ભવન. 


આ કલ્યાણકારી સેવાકીય કાર્યમાં યથાશક્તિ 
સ્વૈચ્છીક યોગદાન આપી આભારી કરશોજી. 


મેડિકલ ભવન માટેનું આપવામાં આવેલું દાન સંપૂર્ણપણે આવકવેરા નિયમને આધિન 
11(818000(52511-12903 7046 01: 2962912 ના આધારિત આવકવેરામાં માફી પાત્ર છે. 


બેંકની વિગત 
ખાતાનું નામ : શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ જામનગર 
બેંકનું નમ : બ્રેન્ક ઓફ બરોડા (લાલ બંગલા શાખ જામનગર. 
ખાતા નંબર : 58090 10000 0447 

1₹30 6૦62 : 8/ર801./1.7/01 [₹160 (.ન1૦; 15 28૨0) 


* ર શ્રી હેમેનદ્રગીરી સુંદરગીરી ગોસ્વામી 
સ્વામિનારાયણ નગર, શેરી નં. પ (બંધ શેરીના નાકે), હાલાર હાઉસ પાછળ, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૧. [/.: 98248 88187 


17 


સનાતન 


પે હકીકત આ છે... 


સ્ત્રીને એવા પુરુષ જોઈએ છે જેનું ભવિષ્ય સારું હોય, અને 
પુરુષ ને એવી સ્ત્રીઓ જોઈએ છે જેનો ભૂતકાળ સારો હોય. 


જિંધ્ગીની એક હકીકત બસ અમે જાણી લીધી છે, 
દુ:ખમાં હોવ એકલા ને ખુશીઓમાં કાફલો હોય છે. 


કોઈપણ વ્યક્તિને માત્ર ચાહવા કે થિક્કારવા સિવાયનો 
ણા? હ ત્રીજો અને સૌથી વધુ ઉત્તમ વિકલ્પ છે તેને સમજવાનો. 


જો તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે ગુસ્સાથી કે નફરતથી વાત કરો 
તેમ છતાંય, તમને જવાબ પ્રેમથી મળે તો સમજવુ કે તમારા 
પ્રત્યેનું માન તેના સ્વભીમાનથી ઉંચુ છે. 


ખુલ્લા પુસ્તક જેવું એ લોકો સામે જ બનવું જેને વાંચતા 
આવડતું હોય, બાકીના તો ખાલી પાના જ ફેરવશે. 


હઝ 


વાણી ને વીણા બનાવવી કે બાણ, એ નક્કી કરવું મહત્વનું, 
છે, જો વીણા બનાવશું તો જીવન સંગીતમય થશે, અને જો 
બાણ બનાવશું તો જીવનમાં મહાભારત થશે. 


સ્વાસ્થ્ય 
જાળવણી 


અપુરતી ઊંઘ પણ ગંભીર 
બીમારીઓ નોતરી શકે છે... 
ઓછામાં ઓછી કેટલા 
કલાકની ઊંઘ જરૂરી છે? 


ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે રાત્ર 
વધારે ઊંધ લેતા હોય છે અને ઘણા એવા 
પણ હોય છે કે જે જરૂર પૂરતી પણ ઊંઘ 
લઈ શકતા નથી. આ વિશે જાણકારોનું 
કહેવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ રાત્રે ઓછામાં 
ઓછી ૭ થી ૮ કલાકની ઊંઘ લેવી 
જોઈએ. હાલમાં વિદેશમાં થયેલા 
અભ્યાસમાં સામે આવ્યું કે, જે લોકો રાત્ર 


પ કલાકથી ઓછી ઊંઘ લે છે, તેમને 
પેરીફેરલ આર્ટરી ડિસીસ (પીએડી) 
થવાનું જોખમ ૭૪ ટકા વધારે રહે છે. આ 
રિસર્ચ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, 
દુનિયામાં લગભગ ર૦ કરોડ લોકો 
પેરીફરલ આર્ટરી ડિસીસની સમસ્યાથી 
પીડિત છે. 


દશનાભ સરક્યુલર : 1300-0૫23. 


પેરીફેરલ આર્ટરી ડિસીસના કારણે 
ધમનીઓમાં કોલેસ્ટ્રોલ જમા થવાના 
કારણે તે સુકાવા લાગે છે, જેનાથી પગ 
અને હાથમાં બ્લડનો ક્લો ઓછો થઈ 
જાય છે. પગ સુષી યોગ્ય માત્રામાં લોહી 
નહીં પહોંચવાના કારણે સ્ટ્રોક અને 
કાર્ટએટેકની સમસ્યાનો સામનો કરવો 
પડી શકે છે. જે લોકો રાત્રે ૭ થી ૮ 
કલાકની ઊંઘ પૂરી કરી લે છે, તેમણે 
પેરીફેરલ આર્ટરી ડિસીસનું જોખમ ઘણું 
ઓછું રહેતું હોય છે. આ રિસર્ચ સાથે 
જોડાયેલા રિસર્ચર્સે જણાવ્યું કે, રાતના 
સમયે ભરપૂર ઊંઘ ના લેવાથી અને દિવસે 
નેપિંગના કારણે કોરોનરી આર્ટરી 


શિવકથાકાર 


***આગામી કથાઓ... 


હરીદ્વાર 
તા. ૨૧-૦૪-૨૦૨૩ ને શુક્રવાર થી 


ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ 
તા. ૦૯-૦૮-૨૦૨૩ ને બુધવાર થી 


ડિંસીસનું જોખમ ઘણું વધે છે. પેરીફેરલ 
આર્ટરી ડિસીસની સમસ્યાથી પીડિત 
દર્દીઓએ રાતના સમયે સૂવામાં ઘણી 
તકલીફનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ 
રિસર્ચમાં ૬,૫૦,૦૦૦થી વધારે લોકો 
સામેલ હતા. રોજ ૭ થી ૮ કલાકની ઊંઘ 
પૂરી કરનારાની સરખામણીમાં ૫ 
કલાકની ઊંઘ લે છે તેમને પેરીફેરલ 
આર્ટરી ડિસીસનું જોખમ બે ગણું વધારે 
હોય છે. આ બીમારી થવા પર ઊંઘ 
ઓછી આવવી અને ઊંઘ પૂરી ના થવા 
જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે 
છે. 


પ.પૂ. શ્રી નિલેશગીરી બાધુ (સુરતવાળા) 
મંદિર - ગૌશાળા - વૃદ્ધાશ્રમ - અનાથાશ્રમના લાભાર્થે તેમજ ધાર્મિક કાર્યમાં 


શિવકથાના આયોજન માટે સંપર્ક કરી શકો છો. 


સંપ્કસૂત્રઃ 91061 30318, 98794 56999 


રિવાજમાં કઈ રીતે 
ગાડરિયો પ્રવાહ યાય છે 


લેનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત.. 


મનુભાઈ મુંબઈથી સુરત એમના 
વૈવાઈને ત્યાં આવેલા. 


બપોરનું જમવાનું વેવાઈના ઘરે 
હતું. આસન પાટલા ગોઠવાઈ ગયા. 


મનુભાઈ અને વેવાઈ જમવા 
આસન પર બેઠા. વીણાબેન વેવાણે 
થાળી પીરસવાની ચાલુ કરી. પાટલા ઉપર 
થાળી, વાટકી ર, ચમચી ર, ગ્લાસ વિગેરે 
મુકાઈ ગયું. લાપસી, દૂધપાક, પૂરી, 
પરવળનું શાક, દાળ, ભાત, પાપડ, 
અથાણાં પીરસ્યા. સાથે થાળીમાં 
લીમડાના ૧૦ દાતણની ઝૂડી પણ મૂકી. 


મનુભાઈ આ ૧૦ દાતણની ઝૂડી 
જોઈ અચરજ પામ્યા. પરંતુ કશું બોલ્યા 
નહીં. 


મનુભાઈ દાતણની ઝૂડી બાજુ પર 
મૂકી જમવાનું ચાલું કર્યું. જમીને હાથ ધોઈ 


મંથન્પુરી એલ. ગોસ્વામી 
સુરત 


છી 


સોફામાં બેઠા. મુખવાસ ખાયો. સમાજની 
વાતો કરી. 


પછી શાંતિથી વેવાઈને પૂછ્યું, 
વેવાઈ આ જમવાની થાળીમાં લીમડાના 
૧૦ દાતણની ઝૂડી મૂકવાનું શું કારણ? 


વેવાઈએ વિસ્તારથી જવાબ 
આપ્યો કે "મનુલાલ હું એકવાર અમારા 
સાઢુભાઈ સુમતિલાલને ત્યાં ગયો હતો, હું 
એમના ત્યાં જમવા બેઠો તો મારી 
થાળીમાં બાવળના ૯ દાતણ મૂક્યાં. 
એટલે મેં અહીં એક દાતણ વધારે એટલે 
૧૦ દાતણની ઝૂડી મૂકી". 

મનુભાઈને આમાં રસ પડ્યો તો 
તમે વેવાઈ તમારા સાઢુભાઈને પૂછ્યું નહિ 
કે આ ૯ દાતણ શાના મૂક્યાં. વેવાઇ કહે, 
મનુભાઈ મેં તો કંઈ પૂછ્યું નહિ. 


મનુભાઈને તાલાવેલી થઈ કે સાલું 


દશનાભ સરક્યુલર : 1300-10૫23. 


આ તો અચરજ કહેવાય. આનું રહસ્ય તો 
જાણવું જ પડશે. મનુભાઈ અને વેવાઈ 
બંને સુમતિલાલના ઘરે ગયા. ૯ દાતણ 
વિશે પૂછ્યું, સુમતિલાલ કહે હું મારા 
બનેવી બાબુલાલને ત્યાં જમવા ગયો હતો 
ત્યાં ૮ દાતણ મૂક્યાં હતાં. તેથી મેં એક 
દાતણ વધારી ૯ મૂક્યાં. 


મનુભાઈને તાલાવેલી વયષવા 
લાગી. 


૮ દાતણ મૂક્યાં હતાં તે ઘેર, ૭ 
દાતણ મૂક્યાં હતાં તે ઘરે, ૬ દાતણ મૂક્યાં 
હતાં ત્યાં, એમ પ, ૪, ૩ દાતણ મૂક્યાં હતાં 
તે તમામ ઘરે ગયા, પણ આનું રહસ્ય 
ઉકેલાયુ નહીં. 


છેલ્લે જેણે ર દાતણ થાળીમાં 
મૂક્યાં હતા, તે રમણીકભાઇના ઘરે ગયા. 
તેમણે કહ્યું, “જુઓ ભાઈ હું એકવાર 
ગામડે ગયો હતો, અમારા એક સગા 
વિષવા માજી રહે. સંતાનમાં એક દીકરી, 
તે પણ પરણાવી દીયેલી. માજી ઘરમાં 
એકલા બિયારા. હું એમના ઘરે જમવા 
બેઠો, તો મારી થાળી માં ૧ દાતણ મૂક્યું, 
મેં તો કંઈ માજીને દાતણ વિશે પૂછ્યું 
નહીં. 


મનુલાલને હજુ રહસ્ય મળતું નથી. 
મનુભાઈ પેલા વિષવા માજીનું સરનામું 
લઈને એમના ધરે પહોંચ્યા. માજીએ 
આવકારો આપ્યો. માજીના ખબર અંતર 
પૂછ્યા, અને પછી હળવેકથી માજીને 
પૂછ્યું, "માજી રમણીકભાઇ ખાપને ત્યાં 
એકવાર જમવા આવ્યા હતા, ત્યારે આપે 


સારી રીતે જમાડ્યા હતા, અને થાળીમાં ૧ 
લીમડાનું દાતણ મૂક્યું હતું, તો લીમડાનું 
દાતણ મૂકવાનું કારણ શું?" 

માજી એ કહ્યું, "જુવો મનુલાલભાઈ 
છું ધરમાં એકલી, દીકરી સાસરે રહે. તે 
દીવસે રમણીકભાઇ આવ્યા ત્યારે શીરો, 
પૂરી, શાક, દાળભાત બનાવેલા, હવે દાળ 
વાટકીમાં હલાવવા મારા ઘરમાં ચમયી 
નહિં, એટલ મેં લીમડાનું દાતણ દાળ 
હલાવવા મૂક્યું હતું. 

મનુભાઈને લીમડાના દાતણનું 
રહસ્ય મળી ગયું. 

જોયુંને!! 

દરેક જગ્યાએ, કંઈ પણ નવું કે 
નકલ કરતા પહેલા શાંતિથી વિચાર જરૂર 
કરવો. 

રિવાજ છે એટલે કરવ 

બધું આંષળે બહેરું કુટાય છે, 
માજીના ઘરમાં ચમચી ન હતી એટલે 
લીમડાનું દાતણ મૂકતા હતા. 

દરેક રિવાજ જે તે સમયની માંગ, 
સંજોગો, જે તે સમાજની શક્તિ અનુસાર 
અને વ્યક્તિની સવલત અનુસાર ઘડાયેલ 
હોય છે. એનું અનુકરણ ના હોય કે સ્પર્ધા 
પણ ના હોય. 

દરેક સમાજમાં આમને આમ જ 
અમુક રીવાજોમાં ગાડરિયો પ્રવાઠ કે 
આંધળે બેરુ ફૂટાય એવો પ્રવાહ ચાલે છે. 


મ નહીં. 


હાસ્ય 


કણિકાઓ 


ભાઈઓ અને બહેનો 'સ્વીગી' અને 
“ઝોમેટો' ને પણ એમ્બ્યુલન્સની જેમ 
સાઈડ આપતા રહેજો... 

કયાંક કોઈ ભૂખ્યો ના મરી જાય... 


ટીચર : કઈ એવી વસ્તુ છે કે તેને 
ખેંચવાથી ટૂંકી થાય? 

ભૂરો : બીડો... 

(ટીચર વિચાર કરે છે કે આનુ 
સન્માન કરવું કે ઢીબી નાખવો.) 
હમણાં જ કોઈએ મને લીન્ક મોકલી 
કે વાવાઝોડુ કઈ દિશામાં છે તે 
જાણવા ક્લિક કરો... 

મેં ક્લિક કર્યું તો ઘરમાં જ ગોળ- 
ગોળ ફરતું હતું. 


ચિન્ટુ : દોસ્ત, તારી પત્ની સાથેનો 
ઝઘડો ખતમ થઈ ગયો કે નહીં? 
પિન્ટુ : પૂછશો નહીં, તેણી ઘૂંટણિયે 
પડીને મને મનાવે છે. 

ચિન્ટુ : ખરેખર ! શું વાત કરે છે? 
પિન્ટુ : અને નહીં તો શું...! 

ચિન્ટુ : તો પછી શું કલું...? 

પિન્ટુ : એ એવું કહે છે કે, પલંગની 
નીચેથી બહાર આવ, હવે હું તને 
નહીં મારું. 


દર્શન્પુરી ડી. ગોસ્વામી જુ 
શ સુરત 


એક માં એ પોતાના દીકરાને 
સવારમાં વહેલા જગાડતા કીધું “બેટા 
ઊભો થા આજથી તારે સ્કુલે જવાનું 
છે.” 

દીકરાએ કીધું, “મમ્મી મને સુવા 
દયો, આજે મારે સ્કુલે નથી જાવું, 
બહું કંટાળો આવે છે.” 

તો માંએ ખીજાઈને કહ્યું, “આળસ 
ખંખેરીને છાનીમાનીનો ઊભો થા, 
બહું રખડી લીધું વેકેશનમાં, તું સ્કૂલે 
નહીં જાય તો કેમ ચાલશે? રોયા તું 
તો માસ્તર 


બિલ્લુની દિવાલ ઘડિયાળ બંધી પડી 
ગઈ. જયારે તેણે ઘડિયાળ ખોલી તો, 
એક મચ્છર મરેલુ પડયું હતું. 

બિલ્લુ બોલ્યો : મને હવે સમજયું, 
ઘડિયાળ કેમ બંધ થઈ ગઈ, તેનો 
ડ્રાઈવર જ મૃત્યુ પામ્યો છે. 

જજ : તમે શું ગુનો કર્યો છે? 

ભૂરો : સાહેબ મેં વહેલું શોપિંગ કરી 


લીધું હતું. 

જજ : એતો કોઈ ગુનો નથી, વહેલું 
એટલે કેટલું વહેલું? 

ભૂરો : દૂકાન ખૂલે એ પહેલા... 


હેલ્થ 
ટીપ્સ 


મૈ દે 
[કિ 
ૅ 


(| 


વજન ઉતારવા આટલું કરો... 


બાજરીના રોટલા 
ખાવાનું શરૂ કરો... 


બાજરાના રોટલા ખાવાથી થતાં ક 
ફાયદા જાણીએ 


વજન વધવાની સમસ્યા આજકાલ 
સામાન્ય સાંભળવા મળી રહી છે. વજન 
ઘટાડવા માટે અનેક લોકો ડાયેટિંગ કરવી 
શરૂ કરી દે છે. કે પછી રોટલી ખાવી બંધ 
કરી દે છે. અવુ બધુ કરવુ જરૂરી નથી. 
આજે અમે તમને એક એવી વસ્તુ વિશે 
બતાવીશુ જેને ખાઇને તમે તમારુ વજન 
ઘટાડી શકો છો. આ માટે તમે ઘઉંને 
બધ્લે બાજરીના રોટલા ખાવાની ટેવ 


24 


કદ સગર આર. ગોસાઈ ૧ઝ્ે 
જામનગર સ સ 


ચખો કારણ કે આ રોટલા જલ્દી વજન 
ઘટાડવામાં મધ્ધ્ગાર સાબિત થાય છે 
અને સાથે જ અનેક બીમારીઓમાંથી 
મુક્તી પણ અપાવે છે. 


આવો જાણીએ બાજરીના રોટલાના 
કાયદા : 
૧. વજન ઘટાડે : 

બાજરીનો રોટલો ખાધા પછી મોડા 


સુધી ભૂખ નથી લાગતી જેવી કે વજન 
કંટ્રોલમાં રહે છે. 


દશના સરક્યુલ 
રૃ એનર્જા 


ઘઉં કરતા બાજરાના રોટલા શરીરને 
વધુ ઉર્જા પ્રદાન કરે છે. તેને ખાવાથી 
વજન તો ઘટે જ છે સાથે જ ભરપૂર 
એનર્જી પણ પ્રામ થાય છે. 


૩. પાચન રાખે ઠીક : 


બાજરામાં ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઇબર્સ 
જોવા મળે છે. જે પાચન શક્તિને ઠીક 
રાખે છે. 


૪. ડાયાબિટીઝ અને કેંસર 


બાજરાના રોટલાનુ નિયમિત સેવન 
કરવાથી ડાયાબિટીસ અને કેંસર જેવી 
બીમારીઓથી છુટકારો મળે છે. 


પ. દિલ માટે લાભકારી : 


કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરને કંટ્રોલ કરવા માટે. 
બાજરાની રોટલી ખૂબ મધ્દગાર સાબિત 
થાય છે અને આ બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલમાં 
સખે છે. 


ત 


“દશનામ સરક્યુલર' અંક દર મહિને પ્રાપ્ત કરવા 
સ્કેન કરો અને વોટ્સએપ ગ્રુપ જોઈન કરો. 


245૫1૫4411 €11૦પાતા” 
1/1815/%00 07૦૫૦ 


ચિત્ર દશનાભ સરક્યુલર : 1300-10૫23. 
સંદેશ 


તમારી પાસે કેટલા સંસાધનો છે 
તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી... 


જો તમે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો 
તે જાણતા નથી, તો તે ક્યારેય 


પૂરતું નહીં ઠોય... 


દયનભ સરક્યુઉર 03020123. 


7 


દશનામ 


સરક્યુલર 


આભાર 


“-- 


ડક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે પ્રથમ 
વર્ષ પૂર્ણ કરી બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ 
કરતા આ “દશનામ સરક્યુલર' ઈ- 
મેગેઝીનનો જુલાઈ-ર૦ર૩નો તેરમો 
અંક આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. 
મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 
'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ : 

"045૫૫૫4010 ૯17વપાંઢા” 
18ાંલ્લુ#થાળ €1 લાં [1116 
॥1005:/1.66251॥1 લર” 


0/85 ઉ:૦૫૩ 1116 
પણકાંતાા ઝામર ાતાગારડાપછ10610દામ૮ 


પરથી દરેક અંક વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત 
કરી શકો છો. 


આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 
ડક નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


સાદર અર્પણ 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


જર્ષળ્યવતધિફાણ્સ્તે મા પલેષુ હવાવન | 
ક જર્મહસદેતર્મ તે સનોડસ્વર્થીળિ | । 


પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 


શ્રી પિતામ્બરપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. અફણાબેન પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી 
શ્રી શશીપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. હેમાલીબેન શશીપુરી ગોસ્વામી 
અર્પિતા 
કુશકુમારપુરી પિતામ્બરપુરી ગોસ્વામી 


શ્રી ધનસુખપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. પુષ્ધાબેન ધનસુખપુરી ગોસ્વામી 
સુરજપુરી - દર્શનપુરી 
શ્રી લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી - અ.સૌ. ભારતીબેન લલિતપુરી ગોસ્વામી 
તન્વી - મંથનપુરી 


( રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત ) 


